જાગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦| ચૈત્ર સુદ -૧૪ 


તારીખ 20/04/2024 ને શનિવારના રોજ કેન્દ્રીય 
સમાજના પ્રમુખશ્રી અબજીભાઈ કાનાણી અને ટ્રસ્ટીશ્રી ગોપાલભાઈ 
ભાવાણી અને અગ્રણીઓ સાથે તલોદ સનાતન સમાજની શુભેચ્છા 
મુલાકાત લીધી હતી અને સાથે સહયોગ રાશિ યુવા સુરક્ષા કવચ ચેક 


અર્પણ કર્યા હતા. 


સૌપ્રથમ સમૂહ પ્રાર્થના સાથે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં 
આવેલ.ત્યારબાદ તલોદ સનાતન સમાજના મંત્રી હરિભાઈ ધોળુએ. 


મહેમાનોનું શાબ્દિક સ્વાગત કર્યું હતું. 


તલોદ સનાતન સમાજ દ્વારા કેન્દ્રીય પ્રમુખ અબજીભાઈ 
કાનાણી અને ટ્રસ્‍ટી ગોપાલભાઈ ભાવાણીનું સાલ દ્વારા સન્માન 


કરવામાં આવેલ. 


તલોદ સનાતન સમાજના સભ્ય એવા પ્રવિણભાઈ 
નરસિંહભાઈ નાકરાણી ના વ્યવસાય દ્રજ ટ્રેડર્સ માં આગ લાગવાના 
કારણે થયેલ ભારે નુકસાનમાંથી બહાર નીકળવા માટે કેન્દ્રીય સમાજ 


| તા.૨૨-૦૪-૨૦૨૪ 


| સોમવાર | 500૫૫૦.: 1457 


દ્વારા ચાલતી પ્રમુખશ્રીની રાહત નિધિમાંથી પાંચ લાખ રૂપિયાની 


1. 


ટ્સ્દ 


સુવિધા ઉભી કરી અને શરૂ કરવામાં આવનાર છે. તદુપરાંત જણાવેલ 
કે સ્વ.ડૉ.વસંત ધોળુ ના કાર્યોને સમાજ હર હંમેશ યાદ રાખશે અને. 
એમના અધુરા કાર્યો પૂરા કરવા એ આપણી સૌની ફરજ છે. 

તલોદ સમાજના પ્રમુખશ્રી દિનેશભાઈ પારસીયાએ કેન્દ્રીય 
સમાજનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને ખાતરી આપી હતી કે તલોદ 
સનાતન સમાજમાંથી દિવાળી બોણી પૂરેપૂરી પ્રાપ્ત થશે. 

ત્યારબાદ આભાર વિધિ તલોદ સનાતન સમાજ સહમંત્રી 
નિલેશ સુરાણી એ કરી હતી અને રાષ્ટ્રગાન ગાઈ સૌ છૂટા પડ્યા હતા. 

આ શુભેચ્છા મુલાકાતમાં કેન્દ્રીય સમાજ, સાબર ઝોન, 
સાબર રીજીયન, મહિલા સંઘ ના હોદ્દેદારો તેમજ તલોદ સનાતન 
સમાજ, યુવક મંડળ અને મહિલા મંડળ ના કારોબારી સભ્યો તથા 
સમાજના સૌ વડીલો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિતિ રહ્યા હતા. જેમાં 
નીચેના હોદ્દેદારોની ખાસ ઉપસ્થિતિ રહી હતી. ક? 
-અબજીભાઈ કાનાણી, પ્રમુખશ્રી -શ્રીસસાજ ક 


] ણ 
કઇ કહવ (જ સજ બ્ર 


81080.:-91 7801877774, *91 7718977774 | 8012$811210111102 1111: 001.૮0, 


યુધાસંધકરઇ રીજીયત આયોજીત 


ઘડીક પંધ્તાકાર્યક્રમ 


રમો કાર્મ॥ 


ક.પાટીદાર યુવાસંઘ 
ંગીયન 


શૈ 


ધિ 


વડીલ વંદના 


યુવાસંઘ ક્ચ્છ રીજીયન આયોજીત 
સામાજીક અને આધ્યાત્મિક સમિતિની 
આગેવાનીમાં વડીલ વિમાન યાત્રાના બન્ને 
પ્રવાસ... દક્ષિણ ભારત યાત્રાની યાદગાર પલ. 
માણી દક્ષિણ ભારત રીજીયનનાં સ્થાનિક 
ભાઈઓનો વતન પ્રત્યે રહેલ બંધુત્વ ભાવ નો 
ભાવાત્મક પ્રેમ મેળવી અતિથિ દેવો ભવઃ નાં 
સત્કાર સન્માન નું ભાથું લઈ ઉમંગ, ઉત્સાહ 
અને નવી સ્ફૂર્તિ મેળવી થોડા સમય પહેલાં ક્ચ્છ 
મધ્યે પરત આવી ગયેલ છે ત્યારે... 

યુવાસંઘની પરંપરા મુજબ માત-પિતા 
સમાન આ પ્રવાસી વડીલો પ્રત્યે દીકરા તુલ્ય 
ફરજ ને પરિપૂર્ણ કરવાના વંદનીય ભાવનું 
પૂજન કરવા અંગે યુવાસંઘ કચ્છ રીજીયન દ્રારા 
આગામી તા.28/04/2024 નાં રોજ સામાજીક 
ભાવનાને ચરિતાર્થ કરતું રમણીય ગામ 
વેશલપર-રોહા મધ્યે વડીલ વંદના કાર્યક્રમ 
અંતર્ગત માતૃ-પિતૃ તુલ્ય વડીલોનાં દિવ્ય 
તેજોમય આશીર્વાદ મેળવવા તેમજ વડીલોને 
પ્રવાસની યાદગીરી અર્થે સ્મૃતિચિહન અર્પણ 
કરી સન્માનિત કરવાનું આયોજન કરવામાં 
આવેલ છે... 

આ બંને પ્રવાસમાં સર્વે વડીલો પણ 
લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે સહ પરિવાર યુવાસંઘ 
કચ્છ રીજીયનનાં દરેક દીકરા તુલ્ય મેમ્બરો ને 
આશીર્વાદ અર્પણ કરવા તેમજ પ્રવાસ 
દરમિયાન યુવાસંઘનાં માધ્યમથી સ્થાનિક 
સમાજ પ્રત્યે થી મળેલ આદર, સન્‍માન તથા 
સત્કાર ની થયેલ અનુભૂતિનાં અભિપ્રાય 
આપવા માટેનાં સત્કાર સન્માન કાર્યક્રમ માં 
હૃદયસ્થ ભાવસહ હાજર રહી સાક્ષી બનવા 
ભાવભર્યું આમંત્રણ... 
સમયઃ-સવારે 9:00 કલાકે 
સ્થળ :- વેશલપર પાટીદાર સમાજવાડી 


ભ 
યુ મંડ £ 


સામાજીક અને આધ્યાત્મિક સમિતી 
સેન્ટ્રલ કાઉન્સિલ 0120 -મુકેશ ભગત 
રીજીયન કન્વીનર -ખીમજી પારસીયા 
રીજીયન 120 - કિશોર દિવાણી 
ડિવીઝન કન્વીનર - તુલસી પોકાર 
યોગેશ વાસાણી 

રીજીયન ચેરમેન - રમેશ દડગા 

રીજીયન મિશન ચેરમેન -મયુર ભીમાણી 
રીજીયન ચીફ સેક્રેટરી - સુરેશ હળપાણી 


-ગોપાલભાઈ ભાવાણી, ટ્રસ્ટીશ્રી -શ્રીસસાજ 

-અશોકભાઈ ભાવાણી, મંત્રીશ્રી -શ્રીસમાજ પ 

- રસિકભાઈ છાભૈયા, પ્રમુખશ્રી -સાબર ઝોન ર 
-અમરતભાઈ રામાણી, પ્રમુખશ્રી -અરવલ્લી ઝોન હ 


સહયોગ નિધિ નો ચેક કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા અર્પણ કરવામાં આવેલ. 
યુવાસંઘના પૂર્વ પ્રેસિડેન્ટ અને જેમણે આખા ભારતભરમાં 

સનાતની ચેતના જગાવી અને પોતાના સમાજોપયોગી કાર્યોથી સમાજ 

ની વિશ્વ ફલક ઉપર સુવાસ ફેલાવી તેવા સ્વ.ડૉ.વસંતભાઈ ધોળુ ના 


ટીમપ્રચાર પ્રસાર પ્રવક્તા : 
વિજય ભગત કચ્છ રીજીયન 


પરિવારને ૪5૬સહયોગ નિધિનો બીજો ચેક અર્પણ કરવામાં આવેલ. 


સાબર ઝોન પ્રમુખ રસિકભાઈ છાભૈયા એ પોતાના 
ઉદબોધનમાં ભુજમાં ખરીદેલ જમીન માટે ભૂમિદાન ની અપીલ કરી 


હતી. 


ટ્રસ્‍ટી ગોપાલભાઈ ભાવાણી એ 250/- રૂપિયા દિવાળી 
બોણીમાંથી ચાલતી યોજનાઓ વિશેની માહિતી પોતાની આગવી 


શૈલીમાં ખૂબ સુંદર રીતે આપી હતી. 


કેન્દ્રીય સમાજ પ્રમુખશ્રી અબજીભાઈ કાનાણીએ જણાવેલ 
કે વિતિધ જગ્યાએ જરૂર પ્રમાણે આપણે વિદ્યાર્થીઓને ભણવા માટે 
હોસ્ટેલ સુવિધાઓ ઊભી કરીએ છીએ તે જ રીતે આગામી સમયમાં 


સમિતિ 


અમદાવાદ ખાતે વિદ્યાર્થી ભવન સાથે સમાજ નું સુવિધા ભવન પણ 


ઊભુ કરવા માટે જમીન ખરીદવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. અત્યારે 


નવા સત્રમાં ભાડાના મકાનમાં કામચલાઉ ૫૦ વિદ્યાર્થીઓ માટેની 


શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. યુવાસંધ નર્મદા કાઉન્સિલ સરદાર પટેલ 
રીજીયન ની રજત જયંતિ ટર્મ અંતર્ગત પેટલાદ ખાતે આયોજીત 5013. 
-સરદાર પટેલ પ્રીમિયર લીગ નો સમાપન સમારોહ તા. 21/04/2024 


ના રોજ અત્તિભવ્ય રીતે ઉજવવામાં આવ્યો હતો. 


જેમાં અવધ ઝત (કઠલાલ) અને અટલાદરા-ગોત્રી ઝત 
(વડોદરા) વચ્ચેનો રોમાંચક ફાઈનલ મુકાબલો જોવા માટે ભારે ભીડ 
ઉમટી પડી હતી. આ સમાપન સમારોહમાં કેન્દ્રીય યુવાસંધ પ્રેસિડેન્ટ 
પંકજ પારસીયા, કેન્દ્રીય યુવાસંધ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જગદીશ લીંબાણી, 
રીજીયન ચેરમેન વિઠ્ઠ ભાવાણી તેમજ મધ્ય ગુજરાત ઝોન સમાજના 


સરદાર પટેલ પ્રીમિયર લીગ 


-બિપીન રંગાણી, ચેરમેન - સાબર રીજીયન 

- કમળાબેન લીંબાણી, ઉપપ્રમુખ - કેન્દ્રીય મહિલા સંઘ 

-પાર્વતીબેન નાકરાણી, પ્રમુખ - સાબરકાંઠા મહિલા સંઘ 

-જેઠાભાઈ હળપાણી, મહામંત્રી - સાબર ઝોન 

- મહેન્દ્રભાઈ સેંઘાણી, મુંબઈ કેન્દ્રીય કમિશનર - શૌર્ય સંસ્કરણ 


-શાંતિભાઈ નાકરાણી, કારોબારી સભ્ય - કેન્દ્રીય સમાજ 
-વિશાલ લીંબાણી, ટ્રેઝરર- સાબર રીજીયન 
- જતીન દિવાણી, સેકેટરી -તલોદ પ્રાંતિજ ગાંધીનગર ડિવિઝન 


સાબર ની સૌરભ.. નિલેશ સુરાણી, તલોદ 


સૌ હોદ્દેદારશ્રીઓ, કેન્દ્રીય સમાજ મંત્રી મોહનભાઈ ધોળુ, સમાજના 
વિવિધ અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 
ભારે આતશબાજી અને ઉત્સાહ વચ્ચે બન્ને ટીમોના 


શા 


હતા 2241 જોમ્નાર, 


પાર્વતી સ્વરૂપ 


ન, 
ણો 
-$ગ્ણ.સમાપત સમારોહ 'સૃળર૪શોમવાર 
શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ ગીતા 


ઇન્દ્રિયાણાં હિ ચરતાં વન્મનોડનુવિધિયતે। 
તદસ્ય હરતિપ્રજ્ઞાં વાયુર્નાવમિવામ્ભસિ ॥ 
રઝ ર 
(મકે, જળમાં રહેલી નાવને જેમ 
વાયુ ખેંચી જાય છે, તેમ વિષયોમાં ફરતી 
ઈન્દ્રિયોમાંથી જે ઈન્દ્રિયની સાથે મન જોડાય 
છે, તે ઈન્દ્રિય આ પુરુષની બુદ્ધિને હરી લે છે. 


વલ્લભકૃષ્ણના જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
| ક સંતશ્રી 


ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા માટે હજારોની સંખ્યાથી ગ્રાઉન્ડ 


ભરચક થઈ ગયું હતું. 


૫/810 31 31-1/2010]/ 
| 30૯0ંદ્વાં 115 
ગગગ, 


1તાં1 [8100 0410501 3011109 


છાળું -00113નત રિબા॥૭ 30.04.2024 


કિ 28062124 
09408 0011 587માં 30118 - 8॥00| 01,05.2024 
કજ 29.062124 


ગણદેવી દ્વારા રામજી મંદિરમાં દર વર્ષની જેમ 
રામનવમી નિમિત્તે છાશ વિતરણ કાર્યક્રમ 
કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ સવારના 8:00 
વાગ્યાથી કરીને સાંજે 7:00 વાગ્યા સુધીમાં 
છાશ વિતરણ નો કાર્યક્રમ રાખેલ હતો.. 

આ વર્ષે ગણદેવી યુવક મંડળ દ્વારા 
એક નવી પહેલ કરવામાં આવી હતી, ભારત 
દેશના વીર જવાન શહીદ સૈનિકોના પરિવાર 
માટે કાર્ય કરતી ભારત સરકાર માન્ય સંસ્થા 1 
5000201₹1' ₹008312,1101પ સાથે ગણદેવી 
યુવા મંડળ આયોજીત શોર્ય સહાય કેમ્પનું 
આયોજન રાખ્યું હતું. 

1 5010001₹1 1001૫241104 
છેલ્લા છ વર્ષથી શહીદ થયેલા પરિવારોને કાર્ય 
કરતી સંસ્થા છે. ભારતભરમાં 93 શહીદ થયેલ 
પરિવારોને સહાય અર્પણ કરી છે. ગુજરાત 
ભરમાં 01 લાખ શોર્યપાત્ર અર્પણ કર્યા છે, 
આપણે શૌર્યપાત્રમાં આપણી કમાણીના 
દરરોજનો માત્ર એક રૂપિયા શહીદ સૈનિક 


માં. 


17,00॥/$ 1220 0૮૬ 
ડા સો 


15,00 175 11,30 ॥(૭ 
ણા કીં 


ગણદેવી ખાતે શહીદ સૈનિકોના પરીવાર માટે 
શૌર્યસહાય કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું 
જેમાં સામાજીક તેમજ રાજકીય મહાનુભાવોએ 
હાજરી આપી અને નગરજનો સાથે આર્થિક 
યોગદાન આપ્યું હતું.. 

આઈ સપોર્ટ ફાઉન્ડેશન ગણદેવીના 
પ્રમુખશ્રી રવિભાઈ ભાવાણીએ દરેકનો આભાર 
વ્યક્ત કર્યો હતો.દિવસ દરમિયાન ડોનેશન 
બોક્સમાં રૂપિયા 55 હજાર રૂપિયાની સહાય 
મળી હતી.આજના દિવસના ઇવેન્ટના દાતા 
અશોકભાઈ પોકાર નો પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો 
હતો... 

જયશ્રી રામ.. 

વંદે માતરમ્‌... 

ભારત માતાં કી જય..નારા સાથે કરી ઇવેન્ટ ને 


પુણાવતી કરી હતી. 


પ્રતિનિધિ- 
રવિ ભાવાણી, ગણદેવી 13૨૦ 


સંયોજક - જીગ્નેશ સુરાણી 


દુનિયાભરમાં દર વર્ષે 


મનાવવામાં આવે છે.પહેલીવાર 1970માં 
આ દિવસને મતાવવામાં આવ્યો હતો. 
પૃથ્વી પર રહેતા જીવ-જંતુઓ, વૃક્ષોને બચાવવા માટે 
દરેક વર્ષે 22 એપ્રિલના રોજ 
પૃથ્વી દિવસ મનાવવામાં આવે છે. 


ન 
દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયન 
પરશુરામ ડિવીઝન લાંજા પાટીદાર યુવક મંડળ 


બનવું તેઓનું પણ સુંદર રીતે સમજાવેલ... _ 
કાર્યક્રમના ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં લાંજા 


થીમ શિક્ષણ અને પ્રતિભા શોધ અંતર્ગત તારીખ સમાજના હોદ્દેદારો લાંજાં યુવક મંડળ અને મહિલા 
17 એપ્રિલ બુધવારના પાટીદાર ભવન લાંજા મૂકામે મંડળના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહેલ હતા.લાંજા યુવા 
વિદ્યાર્થીઓ માર્ગદર્શન હેતુસર કરિયર ગાઈડન્સ નું મંડળના પ્રમુખ કિશોર મેઘાણીના અને સમાજના 
આયોજન કરવામાં આવેલ જેમાં આશરે 18 જેટલા સર્વે હોદ્દદારોના હસ્તે પ્રો.નિકુલ પોકાર ને વટવૃક્ષ નું 


વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધેલ હતો. 

બાળકોને ગાઈડ કરવા માટે આપણા 
પાટીદાર સમાજનો દીકરો પ્રો. કુ. નિકુલ નરેન્દ્ર 
પોકાર એ વિદ્યાર્થીઓને એમના આગળના 
શિક્ષણમાં કેવી રીતે ધ્યાન દેવું જોઈએ અને પોતાનું 
કરિયર કેવી રીતે નક્કી કરવું તે બદલ ખૂબ સુંદર. 


માહિતી આપેલ. 
તેમજ વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓને પણ 
આપણા બાળકોના શિક્ષણમાં કેવી રીતે મદદરૂપ 


પ ભેટસ્વરૂપો આપવામાં આવેલ તેમજ 12106 
રીજીયન અંતર્ગત શ્રી રામનવમી ઉત્સવને અનુલક્ષી 
ઓનલાઇન શ્રીરામ રક્ષા સ્તોત્ર સ્પર્ધાના દ્વિતીય 
સ્થાન મેળવેલ... 
ડિમ્પલબેન હિતેશ ધોળું એમનું પણ 


સન્માન કરવામાં આવેલ હતું. 


શિક્ષણ અને પ્રતિભા શોધ કન્વીનર - 
ડિમ્પલ ધોળું 


મંગલ મય ચૈત્ર માસ, શુક્લ પક્ષ, 
ત્રયોદશી તિથિ, રવિવાર, ઉતરા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર, 
કન્યા રાશિ તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૪નાં શ્રી ખોંભડી 
પાટીદાર સનાતન સમાજનો લક્ષ્મીનારાયણ 


ભગવાનનો વાર્ષિક પાટોત્સવ ઉજવાયો હતો.. 
હવન ના યજમાન ધીરજ પરસોતમ 
છાભૈયા પરિવાર રહ્યા હતા. 
ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણની આરતી 
કાનજીભાઈ મૂળજીભાઈ ચૌહાણ પરીવાર એ ઉતારી 
હતી.. 
મહાપ્રસાદ અને ભોજનના દાતા : 


કસક 


સ્વ.માવજીભાઈ રતનશીભાઈ વાઘડીયા 
બેંગલોર 
પરસોતમ મોહનભાઈ વાઘડીયા, પુણે, 
અને સ્વ.પરસોતમ મૂળજીભાઈ દિવાણી, ગોવા રહ્યા 
હતા... 

બહોળી સંખ્યામાં ખોંભડી સમાજના 
વડિલો, માતાઓ, બહેનો, અને યુવાનોએ હાજરી 
આપી હતી. રંગેચંગે ઉત્સાહ ઉમંગથી પાટોત્સવ 
ઉજવણીના આનંદમય વાતાવરણમાં સહભાગી થયા 
હતા... 


કક 


ન 
જ 


અવસાન નોંધ 


તારીખ 20/4/2024 
સ્વઃ માવજીભાઈ હંસરાજભાઈ રૂડાણી 
ઉમર વર્ષ :73, કચ્છ માં ગામ ઘડુલી (1.19 
હાલે મગોબ ઝોન,સુરત 


તારીખ 20/4/2024 
સ્વઃ ચંદ્રિકાબેન હીરાલાલભાઈ પારસીયા 
ઉમર વર્ષ :55, કચ્છમાં ગામ બિદડા 
(000210 


ક્ટ 
તારીખ 21/4/2024 
સ્વ. મણીબેન શાંતિલાલભાઈ ડાયાણી 
ઉમર વર્ષ :71, કચ્છમાં ગામ ધાવડા 
મોટા (સ્થાનિક) 

તારીખ 20/4/2024 
સ્વઃ હરિલાલ ભાઈ ખેતાભાઈ રવાણી 
ઉમર વર્ષ : 71, કચ્છમાં ગામ ખોંભડી 
હાલે બનારસ (વારાણસી) 


કઝર 2409%2:55303₹ ૦૮ » ૦૦૪ 110૪૪૩. 


કલંડ11૦૮81) તાં રિપતંતા 01: 9979352929 


॥1.16. 11100૬13 ૦૫૪1. 110. 
૧10તણદાર 11017૦0ર--૬:ર કઝ બઝારણદદર ૩ઇઇએઃ ૬ર 
કદ: &૩ ૯૩₹1-1૮૬: 


ડઘ-૪૦% £4૦. 186/157 £ગ૦૬ 84૦. 6 
૯૦તતાપતામ્લત્ત - 370 201, વાત? ૯પાંલત્યદ - 1 તાંઝ. 


રદશારદ-ભ૪ડા૦૪૦૩૪ | £ા૧દ-૨૬૩૫૦૪-૩૫૮ | ૬૦૯૬૬ 


છાર ાપ્રઇાત ૬1૫૬1૨૦11૭૬ 


ઇ૬ઝ્લગ૦1દાર પ્ણ દ1ઉણદાર ।01૭૦ર1 ૬ર 


પ્તાદક૩ ૯૩--1૦૪૬ 

દતા 84૦. 3, ૯ઝ૦પતત £1૦૦૮, ગતા પ૦. 26. 

૦૦૦ - 3, કતરા ૯2013) ૫1૩૩ 
1૯૫1૦૫૦, ૯૩પથત્ના - 370 201 

છાકતન્ઝદાડાકઝા રિહતઝતમા - છત. 94 ૦૦7૦4 57884 


નાના બાળકોથી લઈને અબાલ વૃદ્ધ સૌની કીકીયારીઓની 
વચ્ચે રાષ્ટ્રગાન ગાઈને ટોસથી મેચની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. 


દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયન 
ક્રિષ્ના ડિવીઝન સાંગલી યુવા મંડળ મિશન થીમ 
સામાજીક અને આધ્યાત્મિક અંતર્ગત સાંગલી 
મહિલા મંડળની બહેનો દ્વારા ચૈત્ર નવરાત્રી 
દરમિયાન પાટીદાર ભવનમાં નવ દિવસ દુર્ગા 
સપ્તશતીના પાઠ કરવામાં આવેલ. તેમજ 
રામનવમી ના પવિત્ર દિવસે રામરક્ષા સ્રોતના 
પાઠ કરી ભગવાન શ્રીરામ નામનું સ્મરણ-જાપ 
કરીને પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવેલ. 
સામાજીક અને આધ્યાત્મિક કન્વીનર : નિલેશ 
વાસાણી 
પ્રચાર-પ્રસાર કન્વીનર : અરુણ પોકાર 


એેપ્રિલના દિવસને 
1 20)/) તરીકે 


બોરીવલી (મુંબઈ) 
11085. થયા 


બોરીવલી મુંબઈ અત્રે શ્રી શંકર 
વિજય ટિમ્બર માર્ટ વાળા સ્વ. પાર્વતીબેન 
ખીમજીભાઈ વસતા ભાવાણી ની પૌત્રી.. 

સ્વ. હિરાલાલ ખીમજી ભાવાણી તથા 
વિણાબેન ભાવાણી અને નિર્મલાબેન ભાવાણી ની 
દિકરી, વિપુલ હિરાલાલ ભાવાણી ની બહેન, ડૉ. 
મિનલ ભાવાણી પ .8.8.5 ની ડિગ્રી એમ.જી. 
એમ. કોલેજ ઔરંગાબાદ માંથી ૨૦૨૪ માં પાસ 
કરી ને અત્યારે ઇન્ટર્ન ડૉક્ટર તરીકે સેવા આપી 
રહી છે. 

ટીમ પ્રચાર અને પ્રસાર સમિતિ વતી. 
શ્રી સમાજ સાથે પરિવારનું ગૌરવ વધારવા બદલ 
ખુબ ખુબ અભિનંદન...સહ ભવિષ્યના લક્ષ્યાંકો 
સિદ્ધકરો એવી શૂભકામનાઓ પાઠવે છે. 

શન એન્ડ ટેલેન્ટ હન્ટ મિશન 

તેમની વિશેષ સિદ્ધિને બિરદાવે છે. 


જેમાં જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી 
વલ્લભકૃષ્ણજી 

તાની અમૃતવાણીનો 
લાભ આપશે 


[યણ કેન્દ્રસ્થાન 
૨ છ) 


1.,000ા1પઉ £'01દ ૬10૪192 


1₹1.101011' 111€1૬1₹1'જ% 


11112 10 


11૬.11. 


192૬£171,01દ18 11115 
૫0/01દ1.0 પ/1111 ઇક 


€૯૦૦૬- 


૬11૦ 1000* ૦: 


800॥ 1011 
॥110101.81॥1.00.1॥ 


8 4 91 8999989162 ઝે 
(કે 31 "૦1૦ઘા/૩[૯૦૩૦ છેવરાળ્તવાં[.૮૦1૧0 


*7&૮ 0020૪ 


એ ભગવાન મહાવીરના વિચારોમાંથી ખાસ તસવીર બતાવી: અર્થ સમજાવ્યો. 


ભગવાન મહાવીર જન્મકલ્યાણક વિશેષ 


&1એ ભગવાન મહાવીરના વિચારોમાંથી 
ખાસ તસવીર બનાવીઃ અર્થ સમજાવ્યો 


આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (એઆઈ) સૉફ્ટવેરને ભગવાન મહાવીરના પ્રેમ, 
કરુણા, અર્હિસા, સહ અસ્તિત્ઝ, થાતિ, સદભાવ જેવા વિચારો જણાવ્ય! તો તેણે 
ભગવાનના સ્વરૂષને દર્થાવતી સુંદર તસવીર સર્જ હતી. એઆઈએ એ પણ 
સમજાવ્યું કેતસવીરન॥ રંગ અને વિભિન્ન આકાર કેવી રીતે ભગવાનને અનુરૂષ છે. 


મહાવીરઃ તસવીરની ટગઃતસવીરમાં 5 રંગ છે.તે આકૃતિઃ ભગવાનનું 


વચ્ચોવચ્ચ સર્જાયેલું જૈન ધર્મનાપ્રતીક છે. સફેદરંગ પ્રભામૅડળ દિવ્યતા અને 
પ્રતિબિંબ તીર્થકર શાંતિતથા સાત્વિક્તા, ભૂરો રંગ જ્ઞાનના ઉદયને દર્શાવે 
ભગવાન મહાવીરનું સાધુત્વ તથા અપરિગ્રહ એટલે છે. ઉદભવ બિંદુની 

છે. જે ભગવાન ધ્યાન કેવધારેવસ્તુઓનો સંગ્રહ ન સાથે ચહેરો,પ્રભામંડળ 


વૃત્તાકાર છે. જે તેમની 
પૂર્ણતા, અનંત ઊર્જાનો 
સંકેત આપે છે, વિવિધ 
વૃત્તોની પેટર્ન તેમની 
અધ્યાત્મિક શુદ્ધતા, 
વ્યાપકજ્ઞાન દર્શાવે છે. 


કરવો, લાલ રંગ ગતિશીલતાનું 
પ્રતીક છે. ગાઢ ભૂરો રંગ રહસ્ય 
તથાપીળો ભગવાનનાજ્ઞાન- 
ધ્યાનનુંપ્રતીક છે.ઘાટામાંથી 


મુદ્રામાં હોવાનું દર્શાવે છે. 
ભગવાનનાપ્રસ્ફટિત થઈ 
રહેલા રંગ એમાં સમાયેલા 
છે.એટલે કેભગવાને જે 
ગુણોનો સંદેશ આપ્યો તેને હળવા થઈ રહેલા રંગ 
આત્મસાતપણ કર્યા છે, આત્મજ્ઞાનનો વિસ્તાર દર્શાવે છે. 


આતસવીરસંપૂણતામાં અહિંસા, અનારક્તિ અને મુક્તિના જૈન દરનને રજૂકરેછે. 
(એઆઇની આ વ્યાખ્યાની પુષ્ટિ ડો.અનુપમ જૈન, ડાયરેક્ટર કુંદ-કુંદ જ્ઞાનપીઠ, ઇન્દૈરે કરીછે) 


#₹./%ઝ ૦:૦૬1૮૯૬: 
ડા [પા ત)/તા1 1111000 511170) 10. 186/187, શબ 140. 7,8,9, €॥પવપ્લ 
ઉત્વાત॥॥ઊત॥તલ્ઞા1 - 370201, ।હ1૬011, ઊા.તાવા - 10તાંત. 
ઉસાઇડા10॥સાં વિપતતા॥ં - 110. 4-91 99791 57883 


છાર.8૫૫૯ન ૦11૯૮૬ 
॥ળણ ૫૫171૯0. 3. ૦પદપ્રપ&ા - 1%0॥.॥4401 
પ1પટતગાત્ાં - 110. 4- 91 98843 12266 
પલાલ€01તાં - 100. 4-91 98413 88663 
2. ક્૪૪0દત ૪40 - 1દા-41404૫ 4. ૫1/૪૫/4064 - 4પ 004 20/05 
00ઢ૪૦૩113થાં - (00. 4-91 78934 59459 1341051008 - 110. 4-91 78428 05202 
૪ - 0& : ।લણ॥ત્ાં - 10. ક-૦1 70202 74705 


॥.1 *3ઇ115 


પ૩ ૦₹₹1૯૬ 
45, ૦૦૦ાતાત્ત ૯00૦૦૫૬, ૦પામયધંધુઝ્ય#, 
૯૫010100 યતાં, 111010, ૯૫૦૮૬ - 370 140. 
#થલુવાડા3૩॥યાં રધતતાડ - 10૦. * 91 99254 9૭૯4૭ 
છપ્રંત્કાંછાપ્યાં રિધતંતા3 - (4૦. * 91 99784 49205 


1. 001/13૫//0 
।6311070॥ યાં - (10. 4-91 94826 95508 


નનબ૦તા. દડવા પતત, 


